WikipediA 

Wikang Pranses 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Pranses (Pranses: frangais\ Ingles: French ) ay 
isang wika na nagmula sa Pransiya. Noong 1999, ito 
ang wikang may ika-11 pinakamalaking bilang ng mga 
tagapagsalita sa buong daigdig, sinasalita ng higit- 
kumulang na 77 milyong tao (tinatawag na 
francophones ) bilang inang wika, at 128 milyon na 
kinabibilangan ng mga tao na tinatanggap ito bilang 
pangalawang wika. Ito ang opisyal o pampangasiwaang 
wika sa iba’t ibang komunidad o samahan (katulad ng 
Unyong Europeo, International Olympie Gommittee, 
Mga Nagkakaisang Bansa , at Universal Postal Union). 
Ang mga mananalita ng wikang Pranses ay tinatawag 
ding Praneophone sa mga wikang Ingles at Pranses. 



bughaw: mga lugar na Francophone; asul: wikang 
pampangasiwaan; asul na masilaw: wikang 
pangkultura; berde: minoriya 


Mga nilalaman 

Heographiyang Distribusyon 

Europa 

Pransiya 

Suwiso 

Belgium 

Monako at Andorra 
United Kingdom at Italya 
Amerika 
Aprika 
Asya 
Indiya 

Oeeania 

Mga Halimbawa 
Pananalita 
Tingnan din 

Mga Kawing Panlabas 

Mga Aralin 

Mga Online na Diksiyonaryo 
Bokabularyo 
Audyo 

Mga Sanggunian 










Heographiyang Distribusyon 


Europa 

Ang Wikang Pranses ay ang opisyal na wika ng Pransiya, Suwisa, 

Belgium, Monaeo, Andorra, Italya, Luxembourg at isang 
minoryang wika sa United Kingdom. 

Pransiya 

Ayon sa Konstityusyon ng Pransiya, ang wikang Pranses ay 
naging opisyal na wika ng Pransiya mula noong 1992.^ 

Suwiso 

Habang ang wikang Pranses kasama ng wikang Aleman, Italyano 
at Romansh ay ang mga opisyal na wika ng Suwiso, habang ang 
wikang Pranses ay ang katutubong wika ng halos 20 bahagdan na 
mga Suwiso. 

Belgium 

Sa Belgium, ang wika ay ang opisyal na wika ng Wallonia (maliban sa Hilagang Cantons kung saan ang 
wikang Aleman ay ginagamit) at isa sa dalawang opisyal na wika—Kasama ang wikang Olandes—ng 
Brussels kung saan ito'y binibigkas ng mayoriya ng populasyon. Sa total, 40 bahagdan ng populasyon ng 
Belgium ay nagsasalita ng Pranses at ang natitirang 60 bahagdan ay nagsasalita ng Duteh. 

Monako at Andorra 

Kahit Monegasque ay pambansang wika ng Monako, ang wikang Pranses ay ang opisyal na wika at binubuo 
ng mga Pranses ang 47 bahagdan 

Habang naman sa Andorra, kahit ang Katalan ang opisyal na wika, ang Pranses ay karaniwang ginagamit 
dahil ito'y malapit sa Pransiya at 7 bahagdan ng populasyon ay binubuo ng mga Pranses. 

United Kingdom at Italya 

Sa United Kingdom, ito'y isang minoryang wika at 23 bahagdan ng populasyon ay nakakaintindi ng Pranses. 
Sa Italya, ang wikang Pranses ay opisyal na wika kasama ang wikang Italyano sa maliit na rehiyon ng Aosta 
Yalley sa Italya. 



Kaalaman ng wikang Pranses sa 
Unyong Europeo at mga kandidatong 
bansaW 


Amerika 

Sa Canada, ang wikang Pranses ay opisyal na wika kasama ang Ingles. Sa Quebec, Canada kung saan 
walumpong bahagdan ng populasyon ay Pranses ang kanilang katutubong wika. Mahigit na 10,170,000 na 
mga Kanadiano o kaya 30.6 bahagdan ng populasyon ay ginagamit ang Pranses bilang unang o ikalawang 
wika. Dahil sa mga programang bilingguwal sa mga paaralan ay tumataas ang bahagdan ng mga 
Kanadiyanong gumagamit ng Pranses. 


























Ang Pranses ay isang opisyal na wika ng Haiti kahit ito'y ginagamit lamang ng mga taong mayayaman, 
habang naman ang Haitan Creole (isang wikang base sa Pranses ereole) ay mas ginagamit bilang katutubong 
wika. 

Sa mga ibayong dagat na mga teritoryo ng Pransiya; French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Saint 
Barthelemy, Saint Martin at Saint-Pierre at Miquelon, ang Pranses ay ang opisyal na wikang ginagamit. 

Ang Pranses ay ikaapat sa mga karamihan na sinasalita pagkatapos ng Espanyol, Tsino at Ingles^ 3 ^ 4 ^ at 
ikalawa sa mga karamihan na sinasalita sa mga estado ng Louisiana, Maine, Vermont at New Hampshire. 
Ang Louisiana ay tahanan sa maraming diyalekto, kung saan ang pinakamaraming sumasalita ng Pranses 
Cajun. 


Aprika 


Karamihan ng mga nakakasalita ng wikang Pranses ay 
tumitira sa Aprika. Ayon sa ulat ng Organisation 
internationale de la Francophonie noong 2007 tumataya 
sa 115 na milyon na mga Aprikano sa 31 na mga bansa 
sa Aprika ay nakakasalita ng Pranses brlang unang o 
ikalawang wika. 


Asya 

Sa Lebanon ang Pranses ay opisyal na wika kasama ang 
Arabie at ito'y tinuturo at ginagamit sa mga paaralan at 
mga sentro pang-edukasyonal. Katulad sa Lebanon, ang 
Pranses sa Syria ay naging opisyal hanggang 1943 pero 
hanggang ngayon ito'y ginagamit ng mga tao na nasa 
mga mataas na mga ranggo. Sa Timog-silangang Asya 
ang Pranses ay isang administrabong wika sa Laos at 
Cambodia kahit ang impluwensiya ng wika ay uminog 
ng mga nagdaang mga siglo. Noong panahon ng 
Kolonyang Pranses, ang mga matataas na mga tao ay 
gumamit ng Pranses at ang mga mangagawang 
Biyetnamese ay gumamit ng isang wikang Pranses 
ereole na kilala bilang "Tay Boi" na ngayon ay extinct na. 



|| Mga bansang kadalasang binabanggit bilang 
Francophone Aprika. 

Bansang minsang binabanggit bilang Francophone 
Aprika 


Indiya 

Sa Indiya, sa Indiyanong Unyong teritoryo ng Pondieherry ang Pranses ay ginagamit kasama ang mga 
rehiyonal na mga wika ang Telugu at Tamil habang sa Tamil Nadu, Indiya ang mga mangangaral ay may 
magdedesisyon kung ang Pranses ay pipiliin brlang ikalawang o ikatlong wika na kadalasang kasama ang 
Ingles at Tamil. Ang Pranses rin ay tinuturo rin sa estado ng Marahashtra, Indiya sa mga sekondaryong 
paaralan brlang ikatlong wika para sa preperasyon sa mga exams. Sa mga paaralan na may CBSE at NCR 
kurikulum ang Pranses ay bahagi nagpagaaral sa ikatlong antas. Sa ikaapat na antas ang mga magaaral ay 
hinihiling na ialis ang Pranses o kaya ang Hindi (ang kanilang pambansang wika) bilang ikalawang wika 
nila. 


Oeeania 















May mga ilang teritoryo ang Pransiya sa Oeeania kung saan ang Pranses ay ginagamit katulad ang French 
Polynesia, Yanuatu, New Galedonia at, Wallis at Futana. 


Mga Halimbawa 

■ wikt:en:French sa Wikang Ingles na Wiktionary 

■ wikt:en:Category:French language sa Wikang Ingles na Wiktionary 

Ito'y mga halimbawang salita. 




Pranses 

Tagalog 

Pagbigkas 

monde 

mundo 

[mod] 

ehanson 

kanta 

[sha-so] 

telephone 

telepono 

[tele-fon] 

eau 

tubig 

[0] 

feu 

apoy 

[foe] 

livre 

libro 

[livr] 

erayon 

lapis 

[ere-yo] 

maison 

bahay 

[me-zo] 

lit 

kama 

[10 

vie 

buhay 

[vi] 

euisine 

kusina 

[kUi-zin] 

gargon 

lalaki 

gar-so 

tille 

babae 

[fiy] 

nourriture 

pagkain 

[nu-ri-tur] 

grand 

malaki 

[gra] 

petit 

maliit 

[pe-ti] 

nuit 

gab\ 

[nUi] 

matin 

umaga 

[ma-t~e] 

jour 

araw 

[zhur] 

mois 

buwan 

[mwa] 

janvier 

Enero 

[zha-vye] 

fevrier 

Pebrero 

[fe-vriye] 

mars 

Marso 

[mars] 

avril 

Abril 

[a-vril] 

mai 

Mayo 

[me] 

juin 

Hunyo 

[zhw~e] 

juillet 

Hulyo 

[zhUi-ye] 

aout 

Agosto 

[ut] 

septembre 

Setyembre 

[sep-tabr] 

oetobre 

Oktubre 

[ok-tobr] 

novembre 

Nobyembre 

[no-vabr] 

deeembre 

Disyembre 

[dey-sabr] 

ear 

kasi 

[kar] 

mais 

pero 

[me] 

France 

Pransiya 

[fras] 

frangais 

Pranses 

[fra-se] 

Les Tles Philippines 

Pilipinas 

[le-zil-fi-li-pin] 




philippin Pilipino [fi-li-p~e] 


Pananalita 

■ Magandang umaga: Bonjour 

■ Kumusta kayo? (pormal): Comment allez-vous ? 

■ ’Musta? (di-pormal): Oomment ga va ? 

■ Oo: Oui 

■ Hindi: Non 

■ Nasaan po ang banyo?: Ou sont les toilettes? 

■ Marunong po kayo mag-lngles?: Parlez vous l'anglais? 

■ Hindi ko po kayo maintindihan: Je ne vous eomprends pas 

■ (Maraming) Salamat: Merei (beaueoup) 

■ Pasensiya: Je suis desole(e) 

■ Gusto kong pumunta sa Pransiya: Je voudrais voyager/aller/visiter en France 

■ Gusto kong magtrabaho sa Pransiya: Je voudrais travailler en France 

■ Mahal kita: Je t’aime 

■ Paalam: Au revoir! 

■ Gusto kong bumili...: Je voudrais aeheter... 

■ Magkano po ito?: Oombien ga eoute? 

■ Maligayang Pasko: Joyeux Noel 

■ Nasaan po ang pinakamalapit na hintuan ng tren?: Ou est la station de metro/la gare de train 
la plus proehe? 

Tingnan din 

■ Allianee trangaise 

■ b:en:French sa Wikang Ingles na Wikibooks 

■ wikiversity:en:Topic:French sa Wikang Ingles na Wikiversity 

Mga Kawing Panlabas 


Mga Aralin 

(Lahat ay sa wikang Ingles) 

■ French language resourees and broadeasts in simplitied French at Radio France Internationale 
(RFI) website (http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp) 

■ Learn French (http://www.bbc.co.uk/languages/french/) BBC 

■ Learn French at About (http://french.about.com/) (ineluding French gestures) 

■ Learn the basie rules of French (http://pagesperso-orange.fr/comptoir-des-archives/french.htm) 
(easy tables) 

■ French lessons at Target Language (http://www.targetlanguage.co.uk) (extensive) 

■ French Language Course (basie oeh first (1994) online eourse) (http://www.jump-gate.com/lan 
guages/french/) 

■ Eeole intereulturelle de Frangais (http://www.eife2f.com), French language sehool in France 







■ The French Tutorial (http://www.frenchtutorial.com/) 

■ LearnFrenchVideo.com (http://learnfrenchvideo.com/) Audio lessons covering vocabulary, 
phrases, grammar and verbs. 

Mga Online na Diksiyonaryo 

(Lahat ay sa wikang Ingles) 

Para sa unilingual dietionaries, tingnan fr:Dictionnaire. 

■ Talahulugan tagalog-pranees-tagalog (http://www.dictionaric.com/dictionary/french/tagalog) 
Autor Patriek Rene Henri Jouannes alias Dietionarie On line sinee august 2019. lmprovements 
and updatings will be brought. 

■ English - French Dietionary (http://www.free-dictionary-translation.com/english-french/index.ht 
ml) 

■ Oollins French Dietionary (http://www.collinslanguage.com/) 

■ English <-> French Dietionary with gender and type of words (http://www.mydictionary.net/fren 
eh) 

■ Grand dietionnaire terminologique (http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt_bdl2.html) 

■ Le Dietionnaire (http://www.le-dictionnaire.com) 

■ LookWAYup French English Dietionary (http://lookwayup.com/free/FrenchEnglishDictionary.ht 

ml 

■ WordReference.com English-French dietionary (http://www.wordreference.com/fren/) 

■ Dictionnaire-Libre.fr - dietionnaire gratuit de 24 langues (http://dictionnaire-libre.fr/) 

Bokabularyo 

(Lahat ay sa wikang Ingles) 

■ Swadesh list in English and French 

■ A Two-Page PDF Reference Guide of the 681 Most Common French/English Verbs (http://ww 
w.dudziak.com/verbs.php) 

■ French vocabulary (http://www.frenchteacher.eu/french-vocabulary/), with audio 

■ Questions and answers (http://www.brain-tune.com/training/runJntro?catalog_id=17) 

■ SalitaWikang Pranses-Tagalog (http://www.dicovia.com/dico/francais-tagalog/lettre-A/0-59) 


Audyo 

(Lahat ay sa wikang Ingles) 

■ Free Audio base of French Words (http://shtooka.moostik.net/dico-fr/index. php?lng=en) 

■ French audio files of the Shtooka.net project (http://arael.shtooka.net/swf/french/index.php) 

Mga Sanggunian 

1. Souree: EUROPA (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf), datafor 
EU25, published before 2007 enlargement. 




2. (sa Pranses) Loi eonstitutionnelle 1992 (http://www.languefrancaise.net/dossiers/dossiers.php? 
id_dossier=50) — C'est a la loi eonstltutlonnelle du 25 juln 1992, redlgee dans le eadre de 
l'lntegratlon europeenne, gue l'on dolt la premiere deelaration de prineipe sur le trangais, 
langue de la Republigue. 

3. National Virtual Translation Center (https://www.nvtc.gov/lotw/months/november/USIanguages. 
html) — Languages Spoken in the U.S. 

4. U.S. Census Bureau, Census 2000 Summary File 3 (http://factfinder.census.gov/servlet/QTTabl 
e?_bm=y&-geo_id=D&-qr_name=DEC_2000_SF3_U_QTP16&-ds_name=D&-Jang=en) — 
Language Spoken at Home: 2000. 

■ Aeademie trangaise (http://www.academie-francaise.fr/) (sa Pransiya) 

■ Aeademie royale de langue et de litterature trangaises de Belgique (http://www.arllfb.be/) (sa 
Belhika) 

■ Office quebecois de la langue frangaise (http://www.oqlf.gouv.qc.ca/english/charter/index.html) 
(sa Quebec) 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Pranses&oldid=1716385" 


Huling pagbabago: 16:47, 25 Agosto 2019. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons AttribiJon/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 




